50 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


0 NDFP 


Tagumpay ng NDFP ang napatibay na 
kasunduan sa Gubyerno ng Republika 

ng Pilipinas (GRP) na Comprehensive 
Agreement on Human Rights and 
International Humanitarian Law 
(CARHRIHL) at Joint Agreement on Security 
and Immunity Guarantees (JASIG). 


Klasikong kasunduan ang dalawang 
dokumentong ito sa pagtiyak sa karapatang 
pantao sa gitna ng gera sibil. 


